


ROBIN YN SWIL. 


€an FHFalhalarm. 0. “| 





—— GG 
Mae Robin fy nghariad yn lliwgar a glan, 
Ei foch fel y rhosyn, a'i wallt fel y fran; 
Mae Robin yn wisgiac ysgafn ei droed, 
Y fo yw'r anwylafa welais erioed:. 
Ond mae Robin yn swîl, mae robin yn 'swil, ,- 
Mae'n ofid i nghalon fod Robin yn swil. 


Bydd Robin yn barod y gauafa'r hef, 
l'm ^nol ac i'm hanfon b'le. bynag yr af, í 
Heb ofyn am gusan, rhag ofn eì nacau, 
A minau'n biraethu am roi iddo ddau; 
Ond mae Robin yn swil, &c. 


Mae serch yn tywynu o'i wyneb a'i wên, 
Er hyn mae'n rhy wylaidd i agor eì ên, 


I gynyg ei gariad yn hoffus ì mi, 
I ddwe'yd, Mari anwyl, fy ngbalon/wyt ti: 
O! mae Robin yn swil, &c. 





b^ 
Pan fydd ef yn eistedd i sgwrsio hefo mam, 
Mì wn bydd ei lygaid i^m dilyn bob cam, 
Pan elwyf o gwmpas fy ngwaith gyda sêl; 
Bydd Robin yu dotio ar bob peth a wêl, 

Mae, Robin yn swil, &c. 


sau y Y dh i a Fd 


Fel roeddwn i neithiwr yn gwneyd bara 
ceirch, 
Ac ynte wrth wylio, yn swyno fy serch, 
| “Roedd canwyll ei lygaid yn cyneu fy ngwedd 
A minau yn gwrido o gariad a hedd. 
Mae Robin yn 'swil, &c. 





Os daw o ryw ddiwrnod rhwng hoffder a 
braw, 
| l ddwe'yd yn serch-glwyfus gan wasgu fy 
llaw, 
A gawn ni briodi, O! Mari fy mun? 
Cawn, cawn, Robin anwyl, os myni dydd 
llun, 
Bydd Robin yn ddyn, 
Bydd Robin yn ddyn, 
O ! iechyd i'w galon, bydd Robin yn ddyn. 





bd 









SHY ROBIN. 





Translated by a Lady-- 


Young Robin my sweetheart is handsome - 


and fair, 


His cheeks are fresh coloured, and raven his - 


hair; r 
My Robin is nimble and light on his feet, 
To me he*s the dearest l never did meet, 
But my Robin is shy, ïy Robin is sby, 
It is very distressing that Robin is shy. 


My Robin is ready and willing to know, . 

To come and escort me wherever I go, 

He ne'erin bis lifesought a kiss it is true, 

While I am guìte ready to let him have too; 
O my Robin is shy, &c. 


My Robin's so gentle, so loving and kind, 
But yet he's to bashful to spaek out his mind 


TB 








| 
i 











â 


To offer his love witb true fondness to me; 


And to say, my dear Mary, will you have me- 


For my Robin is shy, &c. 


But should he some morning more courage. 
command, 


And say, my dear Mary, while pressing my.. 
v 


hand; 


O!shall we be married? pray what do you. 


“9. say? 
Yes, yes, dear Robin, wel marry today, 
How happy we'll be, 
How happy we'll be, 


Then haste to the wedding. with Robin and. 


me. 








